



જાગૃત ઉજાગર 


તા.૨૭.૦૭.૨૦૨૦ ના રોજ વિરાણી મોટી ફાટક (નખત્રાણા) મધ્યે માન. મંત્રીશ્રી વાસણભાઈ 
આહિર, માન. સાસદશ્રી વિનોદભાઈ ચાવડાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમા 


(૧) ભુજ-લખપત રસ્તાની વળાક સુધારણા અને મજબૂતીકરણ કામ. 

(૨) નખત્રાણા-નીરોણા-લોરિયા રસ્તાને પહોળો અને મજબૂતીકરણ કામ. 

(૩) દયાપર - સુભાષપાર -પાઘ્રો રસ્તાની વળાક સુધારણા અને મજબૂતીકરણ કામ. 

(૪) વિરાણી મોટી-જતાવીરા-ફુલાય રોડનુ રિસરફેસીંગનું કામ વગેરે કામોનું ભુમિપુજન 
કરવામા આવ્યુ. 

જેમાં લાલજીભાઈ રામાણી (નખત્રાણા) , ભરત ભાઈ સોમજીયાણી (વિરાણી) જેવા ક. ક. પા. ના 
રાજકીય કાર્યકરોની વિશેષ હાજરી રહી હતી. 





૪૩૮ સહયોગ નિધિ નો પ્રથમ ચેક અર્પણ.. 


કરછ રીજીયન અંગિયા (નાના) પાટીદાર સનાતન સમાજના સભ્ય સ્વઃપ્રીતિબેન કીર્તિકુમાર રૈયાણી 
(૪૩।૯1'4 11686) નો સહયોગ નિધીનો પ્રથમ ચેક તેમના પરિવારને કરછ રીજીયન પ્રમુખ છગનલાલ 
ધનાણી, 12૦ જયતિભાઈ પારસીયા, ઉપ પ્રમુખ શાતિલાલ નાકરાણી, ૪૬।₹ ૩૦૦ કિશોર નાયાણી, 
૪૩1૯ કમિશ્રર બાબુલાલ કેશરાણી, ૪૬[૯ કન્વીનર મુકેશ ઉકાણી, નારાયણ ડિવિઝન પ્રમુખ નરસિહ 
પોકાર, અગિયા (નાના) સનાતન સમાજના પ્રમુખ રવિલાલ સામાણી, મહિલા મડળના હોદ્દેદારો તેમજ 
યુવક મડળના કિશોર સામાણી ની હાજરીમા અર્પણ કરવામાં આવ્યો... 





ક. ક. પાટીદાર સમાજ રાયપર દ્વારા નમ્ર નિવેદન 


કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજીની કૃપાથી રાયપુર સમાજના સર્વે સભ્યો આજના કોરોના કાળના 
સમયમાં સુરક્ષિત છીએ અને મા ઉમિયા માતાજી ને પ્રાર્થના કે આવનાર દિવસોમા પણ સકુશળ રાખે. 


અત્યારનો સમય પહેલાં કરતાં પણ ભયાવહ રૂપમાં છે કારણકે અત્યારે આપણી આજુબાજુમાં 
કોરોના સક્રમિત મળવા લાગ્યા છે. અત્યારે રાયપુરમાં મેડિકલ સુવિધા પૂરી ન રહેતાં લોકોના ટેસ્ટ અને 
સક્રમિત વ્યક્તિઓને એડમીટ કરવામા પણ બે થી ત્રણ દિવસનો સમય લાગે છે અને બીજુ જે પરિવારના 
સભ્ય આ બીમારીથી સંક્રમિત થાય છે તેઓના પરિવાર ને ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે 
છે. અત્યારે ઉદાહરણ સ્વરૂપે નાગપુરમાં આપણી જ્ઞાતિના પરિવારનો સભ્ય કોરોના સંક્રમિત થતાં 
તેમના પુરા પરિવારને પૂર્ણ રૂપે સરકારના કોરેનટાઈન સેન્ટરમાં કોરોનટાઈન કરવામાં આવેલ છે જેમા 
ઘણી બઘી અસુવિધા નો સામનો કરવો પડે છે . 


અમારી આપ સર્વેને નમ્ર વિનતી છે કે આપ અત્યારના કોરોનાના સમયમાં વિશેષ ધ્યાન રાખી 
અતિ આવશ્યક કારણ ન હોય તો આપ અને પરિવારના સદસ્યો ઘરથી બહાર નીકળશો નહી. કારણ આ 


બીમારી કોઈપણ માધ્યમથી આપણને લાગી શકે છે. અત્યારે આ વિષયને આપણને ગભીરતા પૂર્ણ 


લઈને આપણા પરિવારને સાથે આપણી સમાજને સુરક્ષિત રાખવુ એ અત્યત આવશ્યક છે. 
સાથે સરકાર દ્વારા બતાવેલ પ્રિકોશન નુ પાલન કરીએ અને આયુર્વેદિક કાડા અથવા ગરમ પાણી, 
ચા, કૉફી નુ સેવન કરીએ. 
-: વિતિત :- 
6 શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, રાયપુર 9 શ્રી પાટીદાર યુવા મડળ, રાયપુર 
6 શ્રી પાટીદાર મહિલા મડળ, રાયપુર 


૨૮ દિવસ પછી પ્લાઝમા ડોનેટ કરી શકાય છે. 
આજે રપ જુલાઈના રોજ તેમને ૨૮ દિવસ પુરા 
થયા. તેથી અમે “ઇન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી મા 
પ્લાઝમાડોનેટ કર્યું. 


પ્લાઝમા ડોનેટ કર્યા બાદ પણ તેઓ 
એકદમ “ફિટ એન્ડ ફાઈન” છે તેમને કોઈ જ 
તકલીફ કે અશક્તિનો અનુભવ થતો નથી. 


"ક 


આપ સોને પણ અમારી નમ્ર અપીલ છે કે, 
જો આપ કોઈને પણ કોરોના થયેલ હોય તો આપ 
પણ પ્લાઝમા ડોનેટ કરીને બીજાનુ જીવન 
બચાવવામાં મદદરૂપ થશો. 





તા. ૨૫/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ મારા પતિ 
- રજત હસમુખભાઈ ચોપડા (વડાગામ, હાલે- 
નરોડા અમદાવાદ) ને ર૯ જૂનના કોરોના 
પોઝિટિવ આવેલ. તેમની ઘરે રહીને જ સારવાર 
કરવામા આવેલ. 


ન 


કોરોનાનો પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ 





જ અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા”૧ મિનિટ ના સમાચાર દી! 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


આપણી કેન્દ્રિય સમાજ "શ્રી અખિલ ભારતીય કરછ કડવા પાટીદાર સમાજ” ની 
વેબસાઈટ બ્રાઉસીંગ લીંક શુ છે... ??? 
સાચો જવાબઃ [10[0://0///0/-21016005વા11ત|.૦'લ 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતાઃ અલ્પેશ કુમાર મોહનલાલ રામાણી - ઈડર, 9925077100 


અદાકાર સુશાત સિંહ રાજપૂત ની મૃત્યુ બાદ છેલ્લી ફિલ્મ જે હોટ સ્ટાર પર રિલીઝ થઈ 
દિ ડટ નામ શુ છે...?? 


દ્વા હ દઇ હટ ફે 
કિ મી હિ રી સમાચાર વૉડેયો હિ હ . 
દપ ક છ છી રપ 
[,પન.*ન.,૧ દની," 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા સુધીમાં 





વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની ઉમા એજ્યુકેશન શ્ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ની તા. 
૨૬/૭/૨૦૨૦ ના ટ્રસ્ટીંગણ તે તેમજ હોદેદારો ની મિટિંગનું આયોજન ગૂગલ મીટ એપ દ્વારા ગોઠવાયું 
હતું. પ્રથમ વખત આ પ્રકારે વિડીયો કૉફરન્સનુ સફળ આયોજન થયેલ હતુ. 

પ્રમુખશ્રી છગનભાઈ સાંખલા ના અધ્યક્ષતા હેઠળ આ મિટિંગ યોજાઈ હતી. જેમાં પ્રાર્થના તેમજ 
સ્વાગત મહામત્રીશ્રી રમેશભાઈ પારસિયા દ્વારા કરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ ગત મિનિટ્સ નુ વાચન 
મત્રીશ્રી કાતિભાઈ સાંખલા દ્વારા કરવામા આવેલ જે સ્વાનુમત્તે મજુર કરવામા આવ્યુ. 

એજન્ડા મુજબ આગળ વધતા હિસાબો ની રજુઆત ઝવેરભાઈ રામાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ જે 
સર્વાનુમતે મજુર થયેલ. 

ત્યારબાદ ડ101/ €[006 કમિટી નો અહેવાલ તેમજ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ના બજેટ ની રજુઆત 
અમૃતભાઈ રગાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ હતી. 

[. 5 ભાવાણી હોસ્ટેલ વલ્લભ વિદ્યાનગર નો અહેવાલ મહેન્દ્રભાઈ પોકાર દ્વારા આપવામાં 
આવ્યો હતો. 

ત્યારબાદ ઓપનમચ માં દરેક ટ્રસ્ટીઓએ પોતપોતાના મંતવ્ય આપ્યા હતા, અંતમાં પ્રમુખશ્રી 
છગનભાઈ સાંખલાનુ ઉદ્બોધન આપવામાં આવ્યુ અને છેલ્લે મહામત્રી રમેશભાઈ પારસિયાએ સર્વેનો 
આભાર વ્યક્ત કરી આ પ્રથમ વિડીયો મીટ કોન્ફરન્સ ને પુર્ણ જાહેર કરેલ હતી. 
- ઉમા એજ્યુકેશન & ચેરિટેબલ ટ્રસ્‍ટ મંત્રી મોહન ધોળુ 


ર૬ જુલાઈ વિશ્વ પેરન્ટ ડે અને ભારત માટે કારગિલ 
વિજય દિવસ નિમિત્તે સુરતમાં દર વર્ષે યોજાતો અદભુત 
રક્તદાન કેમ્પ આ વર્ષે પણ "લોક સમર્પણ રક્તદાન કૅદ્ર' મા 
યોજાયો.. 

આ વખતે પણ સહીદો ને શ્રદ્ધાજલિ અને વિવિધ કાર્યક્રમ 
સોશ્યિલ ડિસ્ટન્સ રાખીને કરવામા આવેલ.. 


જય જવાન કિસાન સમિતિ દ્વારા સહીદોના પરિવારને દર 
વર્ષે સુરત મા સન્માનિત કરવામા આવે છે .. 


રક્ત દાન જેવા અદભુત કાર્યક્રમને લાગણીઓ થી સુરત 
છલકાવી દે છે.. આ વર્ષે કોરોના વાયરસ જેવા સક્રમણને રોકવા 
(11777777779 આ કાર્યક્રમ મર્યાદિત સખ્યામા કરવામા આવેલ... 


અવસાન સમાચાર 

















સ્વ. કરમશી રતનશીભાઈ નાકરાણી, ઉમર વર્ષ - ૮૨, કચ્છ-નેત્રા (ભાતાજી), હાલે - વેજલપોર. 


સ્વ. નર્મદાબેન ગોવિંદ પજવાણી, ઉમર વર્ષ- ૫૭, કચ્છ - ખોભડી, હાલે નાસિક. 
સ્વ. પ્રો. મોહનલાલ અબજીભાઈ સુરાણી, ઉમર વર્ષ ૬૩, કચ્છ - વિથોણ, હાલે - નાગપુર. 


સ્વ. કાનજીભાઈ નાનજીભાઈ ચૌહાણ, ઉમર વર્ષ-૭૬, કચ્છ-ખોંભડી, હાલે - કુજાડ અમદાવાદ. 
ગૌરીબેન શિવદાસ ભાઈ નાકરાણી, ઉમર વર્ષ - ૭૧, હાલે - રાયપુર. 
સ્વ. શામજીભાઈ નારાયણભાઈ ભાવાણી, કચ્છ - રસલીયા, હાલે - ભટાર સુરત. 


સ્વ. વિશ્રામભાઈ દેવશી સુરાણી, ઉમર વર્ષ - ૭૪, કચ્છ - વિથોણ, હાલે - હૈદ્રાબાદ. 
સ્વ. વેલજીભાઈ મુળજીભાઈ પારસીયા, કચ્છ - ધાવડા, હાલે - પાલનપુર. 
સ્વ. કરસનભાઈ ડાહ્યાભાઈ પોકાર, ઉમર વર્ષ-૯૦, કચ્છ-વાલ્કા (મોટા), હાલે - કન્હાન નાગપુર. 





